



















| CERDD O 
PEGI BAND. 
MAB ( | 
Gan ffarwell, mae'n rliaid ymad'el 
Rhoi ffarwel iti Pegi Band ; | 
Mae'n rhaid boddloni, Duwsy'nrhanu 
I lawr i'r ariny mae i mì gommand, 
Ni wiw mo'r tyngu yn erbyn tynged, 
Maenrhaidir blaned gael eiffors; 
bre deuddeng nydd'rwy wedi m tyngu 
1 wasanaethu'r Brenin SIORS. 
MERCH. 
Pryna'i suit o Sailor's lifre, 
. Ac ar eich hol mi fentra'n llon, 
Nid oes na gwyr nac ârfau gloywon, 
A all fy rhwystro i fwrdd y llong; 
Mentra'i 'n sawdwr gyda'r army 
A'm gwn a'm cleddau,---byddaf hy 
Yn mhlaid y,brenin for the ranting 
roaring, (chwi. 
Through the rejiment fleet dilyriai'i 
MAB. 
Gwybydd di fy anwylyd dirion, 
Mai glasu wneiff dy ddwy-rudd wen, 
' Pan fyddo'r ffiffes a'r drums yn drumio 
“ Bydd rhaid appirio bod y pen; | 
Pan godo'r Fflacs a'r arfau gloywon, 
A'r bwlets gleision, creulon glwy, 




















O glod a bery i Jacci Joy. 


| Nid oes ond gala? i mi ar y ddiuear, 
Am fy nghymmar hawddgar hael. 


2 


 Armwg yn tarddu, a'r gwaed yn colli, 
.Pa galon merch na thorai'n ddwy ? 


MERCH. 

Can ffarwell, mae'n rhaid ymadel 
A. Duw o'r uchelder fo gyda chwi, 
A Duw o'r nef fo i minnau'n gymar, 
Rhaid mynd ar fyrder i'r ddaear ddu ; 
Pan fyddo 'nghoríf yn rhodio'r dyffryn 
Rwyf fel aderyn wedi ffoi, 
O feddwl am fy anwylyd tirion 

MAB. 

Bildia'i Blas o ffasiwn newydd, 
I roi teg ei dwyrudd ynddo i fyw; 
Mynai'r Miwsic ífeindia eu moesau, 
A phob pleserau i'm seren syw, , 
Myna'i waiting-maid i waitio, 


F' Ac i dendio wrth gommand, 
| A chwech o weision mewn lifre cochion. 


1 fyn'd wrth archiad Pegi band. 
MERCH. 

Jackey Joy, pe medrech gredu, 
Pa faint o gvledi sydd ar fy mrest, 
'Rwy fel oen ar ol y ddafad, 

A fae'n ymddifad am y rest; 
Neu fel blodeuyn fai'n blodeuo, 
Neu rosyn coch wedi gwywo ei ddail, 


WU 





5 


Ŵ. 4 








Tn 
om wN eu berl or Russia brafiia'u bri, 
to. Neu imi obaith am fod yn Brinses, 
Ar frenhinaeth helaeth hael, 

Cael eich cwmni a rhan o'ch cJedi, 
A fydd i mi yn fwy o fael. 


MAB. 


4 







8 
MAB. 
Cymmer galon, paid ag wylo, 

Bydd di foddlon ronyn bach 

Rho dy gred ar frenin Seion, 
Dof adref os byddaf byw ac iach; 
Pan fyddai'n ymladd a'm gelynion, 
Ynghiliau nghalon byddi di, 


Gartre'n SG fel gwinllan oleu, 
Neu berl o'r India brafíia'i bri. 


' “MERCH. 


Pa leshad i mi gael golud, 
Aur ac arian fwy na rhi, 
Meini gwerthfawr o wlad yr India, 


Dyma fodrwy aur ragorol 
O stamp frenhinol reiol ryw, 
Glŷn yn narn o hon dy hunan, 


A chofia orchymynion doethion Duw, 


'Tydii mi, a minnau i tithau, 


Nic- ymdy nu---ond ymrwymo a'wnawn 
lrwy y rhyfel noeth a'r powder poeth, 
[ gwel Duw'n dda do'n ol brydnawn. 





























YR (o 
HENAWSERGYNT. 7? 





r 
——— 





Bu'n hoff i mi wrth deithio 'mhell, 
Gael groesaw ar fy hynt: 

Mil hoffach yw cael “henffych well,” 
Gan un fu'n Gyfaill gynt. 


BYRDON. i 
Er mwyn yr amser gynt fy CO 
Yr hen amser gynt; U 
Cawn wydraid bach cyn cann n Iach. ar 
i'r mwyn yr amser gynt. 


,. Yn chwareu buom lawer tro, PE 
““A'n penau yn y gwynt, SW 

A phleser mawr yw cadw co 4 
Or hyfryd amser gynt,---Er mwyn, &c. 


Er digwyddiadau fwy na rhi, 

Er gwario llawer punt, 

Er llawer coll ni chollais i 

Mo'r cof o'r amser gynt---Er mwyn, &c. 


Tra curo calon dan fymhron. . : a 

Er mwyn ein hylon hynt, f 

ok ra carai'm gwlad, tra llygad llon, Ê 
a A Of, amser cynt.---Er mwyn, &c. 


1847. 


